CAN NEWYDD, 

Yn rhoddi hanes y rnodd y llofruddiodd 

Frances Bennet, a Thos, Yapp, 

RUAR DEÂN HILL, YN FOREST OF DEAN, 

Chwech o Blant ar en Gonedigaeth; 

Äm ba weithred echryslon y caírcharwyd y ddau yn ngharchar .Caei;- 
loyw, ond ya mhen yr wyíh diwrnod wedi eu carchai-u, bu fauw 
Franees Biemnet yn druenus, ar ddydd Gw'ener yr ail o Ragfyr, 

Gan EDWARD JONES. 

Cenir ar Frÿniau^r- I\aerddan.: . 

1 

NESiíEwen, y Cynmy gweddaidd, rhai mwyiiaiddyn mhobraan* 
Mae genyf gâniad nejt'ydd, sy’n rhybydd ar éiŴ rhan, 

Os awn i wrando’r gelyn a’i ddilynyma’n ddwys, 

Fe’n dena, clyweh fy’m geiriau, i böenau niawr o bwys. 

2 

O fewn i Sir Gaerloyw bu chwerw, garw gur, 

Gwaith dynes oedd aflawerí, hen forwyn Satan sur; 

Bu hon am hir flynyddau, trwm foddau yn oyd-fyw 
A dyn heb fod yn briod, O drallod hynod yw. 

a 

A chwech o blant a gawsant, mae’n drist fod cymaint cam; 

Eu lladd, yn eithaf digllon, a wnaeth y greulon fam; 

Pob un fel ca’dd ei eni, gwnai ei foddi yn y fan, 

Mewn twb a dwfr yn fuan rboi’r gwirion faban gwan. ^ ^ 




4 

Mewn rhan o’r ty fe’u claddodd a rhoddodd dan y rfeaWs, 

Heb feddwl fod rhaid iddi roi cyfrif ddydd a ddaw; 

^Rbedá hono yn yinrwyrao o hy'd i foddio’r fall, 

A chuddio’r weithred embyd o wydd y byd heb balL 

5 

Er hyny daeth i^r golẅg, mor amlwg hyn o Iirÿd, 

Mae aml bethau hyaodj i’w canfod yn y byd ; 

Ei thrawo gadd á doluf, mae’n eglur hyn yn awr, 

A’i hen gydwybod wed’yn fel môr o donau mawr.^ 

Pryd hyn anfonodd genad am rÿw bíìfeiriad doeth , 

’Roedd wedi ofni poenau neu beiriau uffern boeth, 

Rhaid imi ’nawr g.yfadde’ ngbarawéddau a meiau mawr, 

Mae’n bryd i mi gyffesu cyn cael fy llethu i’r llawr. 

•7 

Mi laddaig fy mahanod, mae arnaf drallod trwm, 

Mae’m calon, clyweh fy’ro geiriau, fel pe bae’n bwysau o blwm,, 
Am imi eu Hadd a’u claddu, rwy’n edifaru’n wir, 

Gwynebü’r farn raid imi a hyn sy’n gledi clir. 

8 

Dan gareg maent yn gprw;edd, yn liÿraaidd iawn eu lle; 

A’u codi bwy oddi yno ddeisyfòdd afno íé, 

A’u claddu gyda’r ràeirwon rhaiÌIymion sy’n y liaìwr, 

Nes delo Duw i godi i fynu’r dyrfa fawr. 

0 

’NoI dweyd wftb yr bffeiriad y weîtbréd enbyd bön, 

Ei chwaer a alwai’n ebrwydd, er bod yb, brudd; ei bron; 

Ac wrtb ei chwaêf hi ddwedai ’r un geiriau, cjywch ar goedd;, 
Am ladíllÿ rahlant rwy’n poeni, truenî'(fledi ’m clbdd.‘ 


3 


lö 

Fe aîw'yd' am; swy’^ddbgicm, rüai doettiioa mewn i’r tỳ, 

A’r rhai’njr oedd rai dewrion ddae’n hbywlon yno’n hy 5. 

A chwilio’r ilawr a wnaethpwyd, a chafẅyd, coSwch hyn 
Oyrff pump b’r plant, er gâlar a syndod, fater syn !: 

I'l 

Yr oedd yi^^ oiwg arnynt yn ddychryn i bob dy n,. 

’^Rol codí’r cnawd a’r esgyrn o’r llawr yn wael eu llua;; 

Yr olwg arnynt doddai galonau maraau mwyn, 

Hwy roddesat drora ochenaid, a llawer caled gwyi^. 

C'ynnaliwyd cwest ar fyrder, mewn galar dirfawr dẁys, 

Ar gnawd ac esgyrn gwaetion, gan ddynion gtewion glwys> 
Crwnae’r rheithwyr benderfynu fel un yn gyfa i gyd, 

Mai eu mara eu hun a’u lladdodd, dybenodd Hwy o’r byd. 

13 

Purap’bgyrff a gafẅÿd, fe dd’wedwyd yn ddinanr, 
G^ynwd, Yn rah'le mae’r chweched, o fwriad gwir i’r fam!„ 
Hithau am beth ystyriodd, a d’wedodd yn ddi gudd , 

Ŵwy’n. cofib i’r moch ei fwyta ryw foreu Cyn y dydd . 

14 

Wrth ei hymadrodd creólon fe dd’wedai’r dynion, Oéh t 
O dyma ddynes aflan, rhoi baban gwán'Pr moch, 

Pump eraill a ddibenodd o’i 'gwirfodd, O! ’r fath g'àm !' 

Ni ddaeth i glustiau dynion am y fath greuion fam. 

15 . 

Frances Fennet gyrchwyd i garchar sound y sir, 

A Thomas Yappyn union, dan gloion dewrion dur,. 

I aros dydd y frawdlys, boed hysbys ini o hyd,. 

Boed ini baẅb yn rhybudd; tra beunydd yn y byd.- 


4 


Wyth dydd nol myn’d i’r earoJiar bu ar y ddaear hon,. 

Hen angau, brenin ing’oedd, a’i t’rawodd dan ei bron, 
Ba’n.g’,waeo’r dydd ei g%ned erio^ed i fod y,n fyw,, 

Rwy’n ofni mya’d i’r peiriant, .dan lid digofaint Duw^ 

17 . 

Ond ’roedd pregethwyr doniol, a duwiol oedd eu dawn, 

Yn d’wedyd wrthi’n rhyfedd f»d rhinwedd yn yr Eawn, 
Gwnaeth Magdaten yn ddisg-Iaer, Manassa’n hyfryd wyn,, 

Ac ar y groes o’i wiriodd ach#odd un cyii hyn. 

la 

Drachefn hi waeddodd allan, a llefmn dagrau dwys, 

Oni wyddoch chwi fod marw yn beii o arw bwys, 

A’r plant a ddarfóm fwrdro sydd i’m conderanio bytb,. 

Nid oes addôwid imi fed'dianini’r nefol nyth. 

19 

’Rwyf heddyw’n Ilawn gwahanglwyf, rhaid Ini drarawy’n drist,. 
Nid wyf fi ddira yn haeddu cael rhan yn lesu Grist ; 

Gweddio ’rwỳf, er h^ny, gael clfcddu fy hen glwy 
Yn ngwaelód mor 0 anghof, na welir mono mwy. 

20 

Böed hyn iininnau’n rhybydd trwy’r gwledydd oll yn glir, 
Rhag dilyn y ffordd Iydan, drwy aflan Safan sur; 

Gweddiwn am i’r Arglwydd fod beunydd Ì ni’n ben, 

Yn wyneb angau chwerw, ni waoddwn marw; Amen. 


DIWEDD. 



ARGRAFFìS¥YD, gàn j. t. jones, caerfyrduin. 


